
Hot Line 
(+ 965)97288806 


^LcuaJI j»LSL».| 




O?) ^ 


yuno 





tsioloU tpiiiloJI i^ujcpJI pjuJI 
Kuwait Philippine Cultural Center 


UPANG TAYO’Y MAGKILALANAN... 


i_g j I o'i i I 











MGA ALITUNTUNIN AT 
MGA KAHALAGAHAN NG 

PAG-AAYUNO 




Inihanda Ni 

Mojahid Gumander 


jl JLC.I 

j_uLj^c .uib>u4 




> > 0 ', s 0 ' . 'K 

l-uS ( j_jl\i! L^jILj^ 

✓ >6' s * ' , , > ✓ 

\{j$2uL j ^SJLstJ ^j- 4 Lh? 1 "^ 


“O kayong mga nananampalataya! 
Iniatas sa inyo ang pag-aayuno katulad 
ng pag-atas sa mga nauna sa inyo 
upang kayo ay magkaroon ng ganap na 
pagkatakot.” 

(Al-Baqarah 2:183) 


“Sinumang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan 
bilang pananampalataya at hangad matamo ang 
gantimpala ay patatawarin para sa kanya ang 
kanyang mga naunang kasalanan.” 


(Napagkasunduan ang Hadeeth na ito nina Al-Bukhari at Muslim) 


3 



PAG-AAYUNO 

Mga Batayang Kahulugan at Alpabetong Arabik 


Allah 

Pansariling pangalan ng nag-iisang tunay na 
Diyos naTagapaglikha. Siya ay hindi nagkaanak 
at hindi ipinanganak. Siya ay walang katulad. 
Siya lamang ang karapat-dapat pag-ukulan ng 
pagsamba at wala ng iba. 

Muhammad 

Siya ang kahuli-hulihan sa mga Propeta at Sugo. 
Ang kanyang ama ay si Abdullah na anak ni 
Abdulmuttalib, at ang kanyang ina ay si Aminah 
na anak ni Wahb na anak ni Abd Manat. Siya ay 
arabo na nagmula sa angkan ni Propeta Ismael 
na anak ni Propeta Abraham sumakanila ang 
kapayapaan. 

Qur’an 

Salita ng Allah M na ipinahayag Niya kay 

Propeta Muhammad m sa pamama gitan ni 
Jibreel (Anghel Gabriel), nagsisimula sa Surah 
Al-Fatihah at nagtatapos sa Surah An-Nas. Ito 
ang kahuli-hulihan sa mga banal na Kasulatan 
na ibinigay sa mga naunang Propeta sumakanila 
ang kapayapaan. 

Hadeeth 

Anumang nakasaad kay Propeta Muhammad 

HI mula sa salita, gawa, pahintulot o kaya’y 
katangian ng kanyang pagkatao at pag-uugali. 
Ito ay nagpapaliwanag din sa kahulugan ng 
banal na Qur’an. 

3^3 

Subhanahu wa Taala - Kaluwalhatian sa Kanya, 
ang Kataas-taasan. 

Azza wa Jalla - Sukdol sa Kapangyarihan at 
Tagasakop. 

m 

$alla-Allahu Alayhi wa Sallam - sumakanya ang 
pagpapala ng Allah at kapayapaan. 











PAG-AAYUNO 


J/SUll’.r' 

. 

Radi-Allahu Anhu - kalugdan siya (lalaki) ng 
Allah. 

Ji' 

& 

Radi-Allahu Anha - kalugdan siya (babae) ng 
Allah. 

A / a 

Dobleng letra (aa) - mahabang pagbigkas sa 
letrang ito. Sa arabik ay (U) 

A / a 

Dobleng letra (aa) - mahabang pagbigkas sa 
letrang ito. Sa arabik ay (U) 

ee / oo 

Mahaba rin ang pagbigkas sa mga letrang ito. 


z 

E 

- 

Cl 


1 

Haa 

Jeem 

Thaa 

Taa 

Baa 

Alif 






t 

Seen 

Zaay 

Raa 

Dzaal 

Daal 

Khaa 

t 



> 


cP 

Ayn 

Zaa 

Jaa 

Daad 

$aad 

Sheen 

f 



& 


t 

Meem 

Laam 

Kaaf 

Qaaf 

Faa 

Ghayn 

* 

• 


-> 

O 

Yaa 

Hamzah 

Haa 

Waaw 

Noon 


Th = i 

T = a 

B = ^ 

A, 1, U = ,.i 

Dz = i 

D = j 

Kh = t 

H = e 

J -E 

S = 

Sh = ju 

S = 

z=. 

R = j 

A, E,0 = t 

Z = Ji 

T = i 

p = 

L = J 

K = d 

Q = j 

F = ^ 

Gh = £ 

Y = ^ 

H = ^ 

w = , 

N = o 

M 


5 




































































PAG-AAYUNO 


Ang Panimula 

Ang bawat papuri ay para sa Allah M, ang Panginoon ng mga 
daigdig. Nawa’y ang pagpapala at kapayapaan ay suma-kay 
Propeta Muhammad H§, at sa kanyang pamilya, at sa kanyang 
mga kasama, at sa lahat ng mga taong nasa tamang landas 
hanggang sa huling araw. 

Ang babasahing ito ay tumatalakay sa ilang mga mahahalagang 
bagay tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan na naglalahad 
ng mga alituntunin at mga kahalagahan nito sa layuning upang 
makamit ang pagkamaka-Diyos at pagkamakatao. Isang kalikasan 
sa mga tao na hindi iiwas sa mga bagay na kanilang inaasam 
maliban na lamang na makamit ang mga bagay na higit nilang 
hinahangad. 

Nawa’y pagkalooban ng Allah M ng maraming biyaya ang lahat 
ng mga naging dahilan ng paglimbag at pagpapalaganap ng 
babasahing ito. 


Ust. Mojahid Gumander 

Kuwait Philippine Cultural Center, Kuwait 

12 Rabi’Awwal 1434H. -24 January 2013G. 
Email: mgipc@yahoo.com 


6 



PAG-AAYUNO 


Buwan ng Ramadan 

Ang Ramadan ay salitang arabik na ang kahulugan nito ay ang 
ika-9 na buwan ng Hijri o Kalendaryong Islamiko. Ang buwan 
ng Ramadan ay buwan na kung saan ay nag-aayuno ang mga 
Muslim sa buong Mundo. Ilang araw pa bago dumating ang buwan 
ng Ramadan ay nananalangin na ang mga Muslim na sana’y 
maabutan ang buwan na ito. 

Bilang karagdagang kalaman ay narito ang mga pangalan ng 
labing dalawang buwan sa Hijri o Kalendaryong Islamiko: 

1. Muharram 

2. Safar 

3. Rabi’Awwal 

4. Rabi’ Thani 

5. Jamad Awwal 

6. Jamad Thani 

7. Rajab 

8. Sha’ban 

9. Ramadan 

10. Shawwal 

11. Dzul Qa’dah 

12. Dzul Hijjah 


7 

















PAG-AAYUNO 


Kahulugan ng Siyam 

Ang ibig sabihin ng Siyam (o Sawm) sa wikang tagalog ay pag- 
aayuno, at ang tamang kahulugan nito ay ang pagtitiis sa pagkain, 
pag-inom at pakikipagtalik sa asawa, at pagtitiis sa lahat ng 
mga nakakasira rito mula sa pagbukang liwayway hanggang sa 
paglubog ng araw. 

Ang Pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay isang tungkulin ng 
bawat Muslim lalaki at babae na nasa wastong gulang at wastong 
pag-iisip, at kapag naging malinis ang isang babae mula sa 
pagdurugo sanhi ng buwanang dalaw o kaya’y panganganak. Lahat 
ng Nasyon ng mga Muslim ay nagkakaisa na ang pag-aayuno sa 
buwan ng Ramadan ay obligado at ito ay kabilang sa mga haligi 
ng Islam. Ito ay ipinag-utos ng Allah §1 noong ikadalawang taon 
ng Hijrah o kaya’y pag-ibakwit ni Propeta Muhammad s|§ mula sa 
Makkah tungo sa Madeenah, kaya ang Propeta ay nakapag-ayuno 
ng siyam (9) na Ramadan. Ang pag-aayuno ay ipinag-utos din sa 
mga naunang tao. 

Mga Kahalagahan ng Buwan ng Ramadan 

1. Sa buwan ng Ramadan ay dito ibinaba ang banal na Qur’an 
bilang patnubay, tanda at pamantayan. 

Sabi ng Allah "St sa banal na Qur’an: 


/ C. ? ' -• <• ' H s s ““ 5= 9 9 '' ^ ^ x x 


Ayon sa kahulugan ng talatang ito: 

“Ang buwan ng Ramadan ay dito ibinaba ang Qur’an, bilang 
patnubay sa sangkatauhan at malinaw na tanda (o katibayan) at 
pamantayan (sa pagitan ng tama at mali).” (Al-Baqarah 2:185) 


9 





PAG-AAYUNO 


2. Sa buwan ng Ramadan ay binubuksan ang mga tarangkahan 
ng Paraiso at isinasara ang mga tarangkahan ng Impiyerno at 
ikinakadenaang mga Satan as. Ayon kayAbu Hurayrah ^skanyang 
sinabi: sinabi ni Propeta Muhammad s|§: “Kapag sumapit na ang 
(buwan ng) Ramadan ay binubuksan ang mga tarangkahan ng 
Paraiso, at isinasara ang mga tarangkahan ng Impiyerno, at 
ikinakadena (tinalian) ang mga Shaytan (Satanas).” (1) 2 

3. Sa buwan ng Ramadan ay nabubura ang mga kasalanan 
maliban sa mga malalaking kasalanan. Ayon kay Abu Hurayrah 
t&g, kanyang sinabi: sinabi ni Propeta Muhammad s||: “Ang 
pagdarasal ng limang beses (sa loob ng isang arawj at ang 
Jumah sa Jumah, at ang Ramadan sa Ramadan ay nabubura sa 
mga pagitan nila ang mga kasalanan kapag iniwasan ang mga 
mortal na kasalanan.” (z) 

4. Sa buwan ng Ramadan, ang pagsasagawa ng Omrah ay 
katumbas ng Rajj na kasama ang Propeta. Ayon sa isang 
naisalaysay na Radeeth, sinabi ni Propeta Muhammad s||: “Ang 
Omrah sa Ramadan ay katumbas ng Hajj na kasama ako.” (3) 

5. Sa buwan ng Ramadan ay napakainam ang pamimigay ng 
kawang-gawa. Ayon sa isang naisalaysay na Radeeth, sinabi ni 
Propeta Muhammad s||: “Ang higit na mainam na kawang-gawa 
ay ang kawang-gawa sa Ramadan.” (4) 


(1) Napagkasunduan ang Radeeth na ito nina Al-Bukhari at Muslim. 
Tingnan ang Mukhtasar Al-Fiqh Al-lslami, Pahina 625. 

(2) Iniulat ang Radeeth na ito ni Muslim. Tingnan ang Fiqhus Sunnah, 
Unang Bahagi, Pahina 322. 

(3) Napagkasunduan ang Radeeth na ito nina Al-Bukhari at Muslim 
Tingnan ang Minhaj Al-Muslim, Pahina 289. 

(4) Iniulat ang Radeeth na ito ni At-Tirmidzi, at ito ay mahina. Tingnan ang 
Minhaj Al-Muslim, Pahina 288. 


10 




PAG-AAYUNO 


Mga Kahalagahan ng Pag-aayuno 


1. Ang pinakadiwa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay 
upang magkaroon ng ganap na pagkatakot. 

Sabi ng Allah M sa banal na Qur’an: 


x >4' o ** s ' o * ^ > , ' > , * > > o' ' s > o > , _ , 4 , y 

^SLLslJ foiLLJa ^L_uaJI 

. 3j-d_J I 3 j^ i n 


Ayon sa kahulugan ng talatang ito: 

“O kayong mga nananampalataya! Iniatas sa inyo ang pag- 
aayuno katulad ng pag-atas sa mga nauna sa inyo upang kayo 
ay magkaroon ng ganap na pagkatakot.” (Al-Baqarah 2:183) 


2. Ang pag-aayuno ay isang paraan upang matamo ang pagiging 
matapat. Ayon kay Abu Hurayrah kanyang sinabi: sinabi ng 
Sugo ng Allah s||: “Sinumang hindi umiwas sa pagsasalita ng 
kasinungalingan at pagsasagawa nito ay hindi kailangan ng 
Allah ang kanyang pag-iwas sa pagkain at pag-inom.” ,5) 


3. Ang pag-aayuno ay nagbibigay-aral ng pagiging matiyaga at 
matiisin. Ayon kay Abu Hurayrah kanyang sinabi: sinabi ng 
Sugo ng Allah s|§: “Kapag ang araw na itinalaga kung kailan ang 
isa sa inyo ay nag-aayuno, siya ay marapat na huwag magsalita 
ng masama at huwag sumigaw, at kung may isa na nagmura 
sa kanya o kaya’y nakipag-away sa kanya, siya ay marapat na 
magsabi: katotohanang ako ay nag-aayuno.” 5 (6) 


(5) Iniulat ang Radeeth na ito ni Al-Bukhari. Tingnan ang Sharh Riyadus 
Saliheen, Radeeth 2/1241, Ikatlong Bahagi, Pahina 390. 

(6) Napagkasunduan ang Radeeth na ito nina Al-Bukhari at Muslim. 
Tingnan ang Sharh Riyadus Saliheen, Radeeth 1/1240, Ikatlong Bahagi, 
Pahina 390. 


11 






PAG-AAYUNO 


4. Ang pag-aayuno ay isang dahilan ng pagkapasok sa Paraiso. 
Ayon kay Abu Umamah gig kanyang sinabi: dumating ako kay 
Propeta Muhammad H| at aking sinabi: pag-utusan mo ako ng 
isang bagay na makapagpapasok sa akin sa Paraiso. Sinabi ng 
Propeta: “Ikaw ay mag-ayuno sapagkat ito ay walang katulad.” 
Pagkatapos ay dumating naman ako sa kanya sa ikalawang beses 
at sinabi ng Propeta: “Ikaw ay mag-ayuno.” (7) 

5. Ang pag-aayuno ay isang kapatawaran sa mga naunang 
kasalanan. Ayon kay Abu Hurayrah gig kanyang sinabi: sinabi 
ni Propeta Muhammad |||: “Sinumang mag-ayuno sa buwan 
ng Ramadan bilang pananampalataya at hangad matamo ang 
gantimpala ay patatawarin para sa kanya ang kanyang mga 
naunang kasalanan. ” (8) 9 

6. Ang pag-aayuno ay nagbibigay ng kabutihan sa kalusugan. Ayon 
sa isang naisalaysay na Hadeeth, sinabi ni Propeta Muhammad 
s|§: “Kayo ay mag-ayuno upang kayo ay maging malusog.” (9> 


(7) Iniulat ang Hadeeth na ito nila Ahmad, An-Nasa-i at Al-Rakim at mabuti 
ang Hadeeth na ito ayon sa kanya. Tingnan ang Fiqhus Sunnah, Unang 
Bahagi, Pahina 320. 

(8) Napagkasunduan ang Hadeeth na ito nina Al-Bukhari at Muslim. 
Tingnan ang Mukhtasar Al-Fiqh Al-lslami, Pahina 625. Tingnan din ang 
Sharh Riyadus Saliheen, Hadeeth 5/1219, Ikatlong Bahagi, Pahina 379. 

(9) Tingnan ang Minhaj Al-Muslim, Pahina 284. 


12 




PAG-AAYUNO 



7. Ang pag-aayuno ay magiging tagapamagitan sa araw ng 
paghuhukom. Ayon kay Abdullah bin Omar gig, katotohanang 
sinabi ni Propeta Muhammad s||: “Ang pag-aayuno at ang 
Qur’an ay kapwa tagapamagitan para sa alipin (ng Allah) sa 
araw ng muling pagkabuhay, sasabihin ng pag-aayuno: O aking 
Panginoon! pinigilan ko siya sa pagkain at pagnanasa (habang 
siya’y nag-aayuno) saaraw (ng Ramadan), nawa’y iligtas Mo siya 
sa pamamagitan ko. At sasabihin ng Qur’an: pinigilan ko siya sa 
pagtulog (siya’y nagbabasa ng Qur’an) sa gabi, nawa’y iligtas 
Mo siya sa pamamagitan ko, kaya magiging tagapamagitan 
silang dalawa (ang pag-aayuno at ang Qur’an).” (10) 


(10) Iniulat ang Radeeth na ito ni Ahmad. Tingnan ang Fiqhus Sunnah, 
Unang Bahagi, Pahina 320. 


13 







PAG-AAYUNO 


8. Ang pag-aayuno ay isang pabango ng hininga sa araw ng 
paghuhukom. Ayon kay Abu Hurayrah kanyang sinabi: sinabi 
ni Propeta Muhammad s|§:“Sumpa man sa Namamatnugot ng 
buhay ni Muhammad, ang amoy ng bibig ng nag-aayuno ay higit 
na mabango para sa Allah sa araw ng muling pagkabuhay kaysa 
sa pabangong Musko (Misk).” (11) 

9. Ang pag-aayuno ay isang kasiyahan sa araw ng paghuhukom. 
Ayon kay Abu Hurayrah g£g kanyang sinabi: sinabi ni Propeta 
Muhammad s||: “Para sa nag-aayuno ay mayroong dalawang 
kasiyahan na magiging masaya: kapag itinigil na niya ang 
kanyang pag-aayuno (mag-iftar) ay nasisiyahan siya dahil sa 
kanyang pagtigil sa pag-aayuno (pag-iftar), at kapag nakatagpo 
na niya ang kanyang Panginoon ay nasisiyahan siya dahil sa 
kanyang pag-aayuno.” (12) 

10. Tatanggapin ng Allah H ang panalangin ng taong nag-aayuno. 
Ayon sa naisalaysay na Hadeeth, katotohanang sinabi ni Propeta 
Muhammad s|§: “Tatlong panalanging hindi babalewalain: ang 
(panalangin ng taong) nag-aayuno hanggang hindi pa maitigil 
nito, at ang matuwid na Imam (o pinuno), at ang naaapi.” (13) 


(11, 12) Tingnan ang Fiqhus Sunnah, Unang Bahagi, Pahina 320. 

(13) Iniulat ang Hadeeth na ito ni At-Tirmidzi. Tingnan ang Fiqhus Sunnah, 
Unang Bahagi, Pahina 338. 


14 




PAG-AAYUNO 


11. Mayroong espesyal na pintuan sa Paraiso para sa mga nag- 
aayuno. Ayon kay Sahl bin Sa’d gig, katotohanang sinabi ni 
Propeta Muhammad s||: “Katotohanang mayroong pintuan sa 
Paraiso na ang tawag rito ay: Ar-Rayyan, magsasabi sa araw 
ng muling pagkabuhay: nasaan ang mga nag-ayuno? At kapag 
nakapasok na ang pinakahuli sa mga nag-ayuno ay magsasara 
na ang pintuang ito.” (14) 

12. Ang Allah H na mismo ang magbibigay ng gantimpala sa mga 
nag-aayuno. Ayon kay Abu Hurayrah kanyang sinabi: sinabi 
ng Sugo ng Allah *|j|: “Sinabi ng Allah : Ang bawat gawain 
ng angkan ni Adan ay para sa kanya maliban na lamang sa 
pag-aayuno, sapagkat ito ay para sa Akin at Ako na mismo ang 
magbibigay ng gantimpala .”* 151 


(14) Napagkasunduan ang Radeeth na ito nina Al-Bukhari at Muslim. 
Tingnan ang Fiqhus Sunnah, Unang Bahagi, Pahina 321. 

(15) Tingnan ang Sharh Riyadus Saliheen, Radeeth 1/1215, Ikatlong 
Bahagi, Pahina 376. Tingnan din ang Fiqhus Sunnah, Unang Bahagi, 
Pahina 320. 


15 





PAG-AAYUNO 


Kailan Mag-uumpisa ang Pag-aayuno? 

Malalaman kung kailan mag-uumpisa ang pag-aayuno sa buwan 
ng Ramadan sa pamamagitan ng dalawang bagay: 

1. Sisilipin ang buwan sa ika-29 ng Sha’ban, at kapag nakita 
ang buwan ay mag-uumpisa na ang mga Muslim sa pag- 
aayuno kinabukasan. 

2. Kungsakalinghindi nakitaang buwan saika-29ng Sha’ban, 
ay kompletuhin ang tatlumpung araw ng Sha’ban. 

Kailangang silipin ang buwan bago mag-umpisa sa pag-aayuno 
sapagkat ito ay alinsunod sa kautusan ni Propeta Muhammad s||. 
Ayon kay Abu Hurayrah t&g, kanyang sinabi: katotohanang sinabi 
ni Propeta Muhammad s||: “Kayo ay mag-ayuno kapag nakita 
ang buwan, at kayo ay tumigil sa pag-aayuno kapag nakita ang 
buwan, datapuwa’t kung hindi ninyo nakita (ang buwan) dahil sa 
lambong ng ulap, kung gayon ay kompletuhin ninyo ang Sha’ban 
ng tatlumpung araw.” (16) 

Noong kapanahunan ni Propeta Muhammad $|| ay nakita ang 
buwan. Ayon kay Ibnu Abbas katotohanang dumating 

ang isang lalaki kay Propeta Muhammad s|§ at kanyang sinabi: 
katotohanang nakita ko ang buwan; sinabi ng Propeta: 


(16) Napagkasunduan ang Radeeth na ito nina Al-Bukhari at Muslim. 
Tingnan ang Fiqhus Sunnah, Unang Bahagi, Pahina 323. 


16 




PAG-AAYUNO 


“Ikaw ba ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat 
sambahin maliban sa Allah?” sinabi ng lalaki: opo; sinabi ng 
Propeta: “Ikaw ba ay sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ng 
Allah?” sinabi ng lalaki: opo; sinabi ng Propeta: “Kung gayon, O 
Bilal! sabihin mo sa mga tao na mag-ayuno na sila bukas.” (17) 

Ang bilang ng mga araw ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan 
ay maaaring 29 o kaya’y 30 na araw, sapagkat ito ay base sa 
paglitaw ng buwan sa pagtatapos ng Ramadan dahil kapag nakita 
ang buwan sa ika-29 ng Ramadan ay obligadong magdasal na ng 
Eid kinabukasan, at kapag hindi nakita ang buwan ay ipagpatuloy 
ang pag-aayuno ng isa pang araw. 

Panalangin Kapag Nakita ang Buwan 

Narito ang panalangin ni Propeta Muhammad s|§ kapag nakita 
ang buwan sa ika-29 ng Sha’ban. Ayon kay Jalhah bin Obaydullah 
■gtg, katotohanang si Propeta Muhammad s|§ ay kapag nakita niya 
ang buwan ay sinasabi niya: “ Allahumma ahillahu alayna bil-amni 
wal fman. was Salamati wal Islam. Rabbi wa Rabbuka-Allah. 

hilalu rushdin wa khayrin ” (18> - kahulugan sa tagalog - O Allah! 
ipakita Mo sa amin ang buwan na may kasamang katiwasayan 
at pananampalataya, at may kasamang kapayapaan at Islam, 
ang Allah ang aking Panginoon at iyong Panginoon, buwan ng 
patnubay at kabutihan. 


(17) Tingnan ang Subulus Salam, Sharh Buloogh Al-Maram, Radeeth 
6/621, Ikalawang Bahagi, Pahina 163. 

(18) Iniulat ang Radeeth na ito ni At-Tirmidzi, at sinabi niya na ang Radeeth 
na ito ay mabuti. Tingnan ang Sharh Riyadus Saliheen, Radeeth 1/1228, 
Ikatlong Bahagi, Pahina 384. 


17 























PAG-AAYUNO 


Mga Haligi ng Pag-aayuno 

Mayroong dalawang haligi ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan 
na kung saan ay nararapat na maisagawa ito upang magiging 
katanggap-tanggap ang pag-aayuno: 

1. An-Niyyah (Ang Layunin): ibig sabihin ay ang pagkakaroon ng 
layunin sa gabi bago magbukang liwayway. Ayon kay IRafsah 
katotohanang sinabi ni Propeta Muhammad s||: “Sinumang hindi 
magkaroon ng layunin (sa gabi) bago magbukang liwayway, 
siya’y walang ayuno.” (19) 

Ang niyyah o layunin ay isang gawain ng puso at ito ay hindi na 
kailangang bigkasin pa ng dila, kaya ang pagsasagawa ng niyyah 
sa pag-aayuno ay isinasapuso lamang na mag-ayuno alang-alang 
sa pagsunod sa kautusan ng Allah fH . 


Maaaring isagawa ang niyyah sa anumang oras ng gabi hanggang 
hindi pa dumarating ang bukang liwayway. Ang niyyah ay 
isinasagawa sa lahat ng mga gawaing pagsamba sa Allah M 
upang ang mga gawain ay magiging katanggap-tanggap. 


2. Al-lmsak (Ang Pangingilin): ibig sabihin ay ang pagtitiis sa lahat 
ng mga nakakasira sa pag-aayuno mula sa pagbukang liwayway 
hanggang sa paglubog ng araw. 

Sabi ng Allah H sa banal na Qur’an: 


j *»- -^tt J ci , .1^I . .Vt . t-. i-^fc.tt /fc. i"i i 

(_jti *' 11 11 


(19) Tingnan ang Subulus Salam, Sharh Buloogh Al-Maram, Radeeth 
7/622, Ikalawang Bahagi, Pahina 163. 


19 








PAG-AAYUNO 


Ayon sa kahulugan ng talatang ito: 

“At kayo ay kumain at uminon (sa gabi) hanggang sa ang 
maputing hibla ay magiging lantad sa inyo kaysa sa maitim na 
hibla; pagkatapos ay inyong tapusin ang pag-aayuno hanggang 
sa dumatal ang gabi.” (Al-Baqarah 2:187) 

Ang ibig sabihin ng maputing hibla ay ang pagdatal ng liwanag o 
pagbubukang liwayway, at ang ibig sabihin naman ng maitim na 
hibla ay ang kadiliman ng gabi. 

Sino ang Dapat Mag-ayuno? 

Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay itinakdang tungkulin 
at obligado sa mga: 

1. Muslim 

2. Nasa wastong gulang 

3. Nasa wastong pag-iisip 

4. Hindi nasa paglalakbay 

5. Hindi dinudugo dahil sa pagreregla 

6. Hindi dinudugo dahil sa panganganak 

7. May kakayahan sa pag-aayuno 

Mga Nakakasira sa Pag-aayuno 

Ang mga nakakasira sa pag-aayuno ay katulad ng mga 
sumusunod: 

1. Ang sadyang pagkain 

2. Ang sadyang pag-inom 

3. Ang sadyang pagsuka 

4. Ang sadyang pagpapalabas ng punlay 

5. Ang pakikipagtalik 

6. Ang pagdurugo dahil sa pagreregla 

7. Ang pagdurugo dahil sa panganganak 


20 



PAG-AAYUNO 


Pagkain o Pag- 
inom nang Hindi 
Sinasadya 


Kung ang isang nag- 
aayuno ay nakakain o 
nakainom nang hindi 
sinasadya ay hindi nasira 
angkanyangpag-aayuno, 
ang nararapat na gawin 
sa oras na maalaala ay 
tumigil sa pagkain o pag- 
inom at ipagpatuloy ang 
pag-aayuno, sapagkat 
ang sinumang kumain o 
uminom dahil sa kanyang 
pagkalimot, iyon ay isang biyaya sa kanya ng Allah M . Ayon kay 
Abu Hurayrah kanyang sinabi: sinabi ni Propeta Muhammad 
H|: “Sinumang nakalimot habang siya’y nag-aayuno at siya’y 
kumain o uminom ay ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aayuno 
sapagkat siya’y pinakain at pinainom ng Allah. ” (20) 



(20) Napagkasunduan ang Hadeeth na ito nina Al-Bukhari at Muslim. 
Tingnan ang Subulus Salam, Sharh Buloogh Al-Maram, Hadeeth 20/635, 
Ikalawang Bahagi, Pahina 171. 


21 











PAG-AAYUNO 


Pagsuka Nang Hindi Sinasadya 

Kung ang isang nag-aayuno ay nasuka nang hindi sinasadya ay 
hindi nasira ang kanyang pag-aayuno, subalit kung ang pagsuka ay 
sinasadya ay nakakasira sa pag-aayuno. Ayon kay Abu Hurayrah 
Z&g kanyang sinabi: sinabi ng Sugo ng Allah s|§: “Sinumang 
masuka nang hindi sinasadya ay hindi na magkakaroon ng Qada 
(hindi na niya papalitan), at sinumang masuka nang sinasadya ay 
magkakaroon ng Qada (papalitan niya ang araw na yaon).” (21) 

Ang sadyang pagsuka ay katulad ng pagtusok ng daliri sa 
lalamunan o kaya’y pagpunta sa marumi at mabahong lugar 
na sanhi ng iyong pagkasuka samantalang alam mo na ikaw ay 
masusuka. 

Pakikipagtalik sa Asawa sa Araw ng Ramadan 

Ipinagbabawal sa isang nag-aayuno na makipagtalik sa kanyang 
asawa habang siya’y nag-aayuno, ngunit ipinahihintulot naman ito 
sa gabi. Kapag nakipagtalik ang sinumang nag-aayuno at alam 
niyang ipinagbabawal ito na gawin sa araw ng Ramadan ay narito 
ang mga hatol: 

1. Nasira ang kanyang pag-aayuno. 

2. Nagkasala at kailangang magbalik-loob. 

3. Magkakaroon ng Qada. 

4. Magkakaroon ng Kaffarah. 


(21) Tingnan ang Subulus Salam, Sharh Buloogh Al-Maram, Radeeth 
21/636, Ikalawang Bahagi, Pahina 171. 


22 




PAG-AAYUNO 


Pakikipagtalik sa Pamamagitan ng Panaginip sa 
Araw ng Ramadan 

Hindi nakakasira sa pag-aayuno ang lahat ng klaseng panaginip, 
kaya ang sinumang managinip ng pagtatalik (wet dreams) 
habang siya’y nag-aayuno ay ipagpatuloy niya ang kanyang pag- 
aayuno. Ayon sa isang naisalaysay na Hadeeth: sinabi ni Propeta 
Muhammad s|§: “Itinaas ang panulat sa tatlong kadahilanan: sa 
baliw hanggang siya’y magkaisip, at sa natutulog hanggang 
siya’y gumising, at sa sanggol hanggang siya’y umabot ng 
wastong gulang.” (22) 

Sa oras na magising ang sinumang nanaginip ng pagtatalik ay 
maliligo agad sapagkat siya ay Junob. 


(22) Iniulat ang Hadeeth na ito nila Ahmad, Abu Dawood at At-Tirmidzi. 
Tingnan ang Fiqhus Sunnah, Unang Bahagi, Pahina 325. 





PAG-AAYUNO 


Kahulugan ng Qada 

Kapag binanggit ang salitang Qada sa Ramadan ay ang kahulugan 
nito ay ang pagbayad sa pag-aayuno. Ibig sabihin ay kung sakaling 
merong hindi napag-ayunuhan sa mga araw ng Ramadan ay 
papalitan ito pagkatapos ng Ramadan, bibilangin ang mga araw 
na hindi napag-ayunuhan at ito ay pag-aayunuhan. 

Kahulugan ng Kaffarah 

Kapag binanggit ang salitang Kaffarah sa Ramadan ay ang ibig 
sabihin nito ay ang kabayaran ng taong nag-aayuno dahil sa 
kanyang kasalanang nagawa sa panahon na siya’y nag-aayuno 
katulad ng pakikipagtalik bahang nag-aayuno sa araw ng 
Ramadan. Kaya ang Kaffarah ng lalaking nakipagtalik sa kanyang 
asawa sa araw ng Ramadan ay: 

• Magpalaya siya ng isang alipin. 

• Kung wala siyang matagpuang alipin ay mag-ayuno ng 
dalawang buwan na sunud-sunod. 

• Kung hindi niya kayang mag-ayuno ng dalawang buwan 
na sunud-sunod ay magpakain ng animnapung (60) mga 
mahihirap. 


Babaeng Nasa Panahon ng Regia o Bagong 
Panganak 

Ang mga babaeng nasa panahon ng regia o bagong panganak ay 
hindi puwedeng mag-ayuno bagkus ito’y ipinagbabawal sa mga 
babae kapag sila’y nasa ganitong kalagayan, subalit magkakaroon 
sila ng Qada sa mga araw na hindi nila napag-ayunuhan pagkatapos 
ng Ramadan at hindi na nila kailangang palitan ang mga dasal 
(Salah) na hindi nila naisagawa sanhi ng kanilang pagreregla. 


24 



PAG-AAYUNO 


- m; 

Ayon kay Aishah & kanyang sinabi: “Kami ay niregla sa 
kapanahunan ng Sugo ng Allah s|§, at pinag-utusan kami na 
magkaroon ng Qada sa pag-aayuno, at hindi kami pinag-utusan 
na magkaroon ng Qada sa pagdarasal.” (23) 

Babaeng Nagdadalang Tao o Nagpapasuso 
ng Sanggol 

Narito ang pananaw ng mga Pantas sa Islam hinggil sa mga 
babaeng nagdadalang tao o nagpapasuso ng sanggol sa araw ng 
Ramadan: 

• Ayon sa napagkasunduan ng mga Pantas (24) : Ang mga 
babaeng nagdadalang tao o nagpapasuso ng sanggol, kung 
sila’y nangangamba na ang pag-aayuno ay makakasama sa 
kanilang mga sarili - o kaya’y makakasama sa kanilang mga 
sarili at sa kanilang sanggol - sila’y pinahintulutang hindi na 
mag-ayuno subalit magkakaroon sila ng Qada. 


(23) Napagkasunduan ang Radeeth na ito nina Al-Bukhari at Muslim. 
Tingnan ang Fiqhus Sunnah, Unang Bahagi, Pahina 329. 

(24) Tingnan ang Fiqhul Mar-ah, Pahina 181. Tingnan din ang Fiqhus 
Sunnah, Unang Bahagi, Pahina 327. 


25 








PAG-AAYUNO 


• Ayon kina Imam Ash-Shafi’e at Imam Ahmad {25) : Ang mga 
babaeng nagdadalang tao o nagpapasuso ng sanggol, kung 
sila’y nangangamba na ang pag-aayuno ay makakasama 
sa kanilang sanggol ay sila’y pinahintulutang hindi na mag- 
ayuno subalit magkakaroon sila ng Qada at Fidyah (26) . 
Subalit ayon sa mga Pantas ng Al-F(anafiyyah (27) at sa iba 
pang mga Pantas: ay magkakaroon lamang sila ng Qada at 
hindi na magkakaroon ng Fidyah. Ang pagkakaiba ng mga 
Pantas ay nakakapagbigay ng malawak na kaalaman at 
ito’y itinuturing na awa. 


(25) Tingnan ang Fiqhus Sunnah, Unang Bahagi, Pahina 327. 

(26) Fidyah: kapag binanggit ang salitang Fidyah sa Ramadan ay ang 
ibig sabihin nito ay ang pagpapakain sa mahihirap sa mga araw ng 
Ramadan bilang ganti o kabayaran ng hindi pag-aayuno na may sapat na 
kadahilanan tulad ng nabanggit sa taas, o kaya’y dahil sa karamdamang 
wala ng lunas o sa katandaang gulang. 

(27) Tingnan ang Fiqhul Mar-ah, Pahina 182. Tingnan din ang Fiqhus 
Sunnah, Unang Bahagi, Pahina 327. 


27 








PAG-AAYUNO 


Sino ang mga Pinahintulutang Hindi na Mag-ayuno 
Subalit Magkakaroon ng Qada? 

Ang mga taong pinahintulutang hindi na mag-ayuno subalit 
magkakaroon ng Qada ibig sabihin ay papalitan na lamang nila 
ang mga araw na hindi nila napag-ayunuhan pagkatapos ng 
Ramadan: 

1. Ang mga may karamdamang may lunas pa. 

2. Ang mga nasa paglalakbay. 

Sabi ng Allah M sa banal na Qur’an: 

.aj ^ya 3Jljl9 j 3 ... ^ 1 c. 1 

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: 

“Datapuwa’t sinuman sa inyo ang may karamdaman o nasa 
paglalakbay, ang nakatakdang bilang (mga araw na hindi 
napag-ayunuhan ay papalitan na lamang) sa ibang mga araw.” 
(Al-Baqarah 2:184) 

Sino ang mga Pinahintulutang Hindi na Mag-ayuno 
Subalit Magkakaroon ng Fidyah? 

Ang mga taong pinahintulutang hindi na mag-ayuno subalit 
magkakaroon ng Fidyah ibig sabihin ay magpapakain na lamang 
araw-araw ng isang mahirap sa mga araw ng Ramadan: 

1. Ang mga may karamdamang wala ng lunas. 

Sabi ng Allah It sa banal na Qur’an: 

. „ 3 , ' ' ' 'X. 

~oj 3 ill p ‘v 4_iJ^ 1 f. a 

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: 

“At sa mga walang kakayahan sa pag-aayuno ay may fidyah 
(o kabayaran) na magpakain ng isang mahirap (miskeen).” (Al- 
Baqarah 2:184) 


28 



PAG-AAYUNO 


2. Ang mga matatandang lalaki at babae. Ayon kay Ibnu Abbas -gtg 
kanyang sinabi: “Binigyang labis na kalayaan ang matatanda na 
huminto sa pag-aayuno subalit magpakain araw-araw ng isang 
mahirap, at hindi na siya magkakaroon ng Qada.” (28) 

Kahulugan ng Iftar 

Ang Iftar ay salitang arabik na ang kahulugan nito ay ang pagtigil sa 
pag-aayuno. Ang tamang oras ng Iftar (o pagtigil sa pag-aayuno) 
ay kapag lumubog na ang araw o kaya’y kapag pumasok na ang 
oras ng Salatul Maghrib. 

Kaya kapag sumapit na ang oras ng pag-iftar o kapag natiyak 
na lumubog na ang araw ay ititigil na ang pag-aayuno, at kung 
sakaling wala pang pagkain o kahit tubig man lang ay maglayunin 
na lamang habang wala pang makain o mainom. Ang mainan 
na unang kainin tuwing itinitigil ang pag-aayuno ay mga Rutab 
(sariwang dates) o kaya’y mga Tamr (hindi sariwang dates) at kung 
sakaling walang matagpuan na Rutab o kaya’y Tamr ay uminom 
na lamang ng tubig alinsunod sa kaugalian ng Propeta. 


(28) Iniulatang Radeeth na ito ninaAd-Dar Qutni at Al-Rakim. Tingnan ang 
Subulus Salam, Sharh Buloogh Al-Maram, Radeeth 24/639, Ikalawang 
Bahagi, Pahina 173. 


29 





PAG-AAYUNO 


Ayon kay Anas g&g kanyang sinabi: “Nakaugalian ng Sugo ng 
Allah s|§ na bago magdasal (ng Salatul Maghrib) ay itinitigil niya 
(ang pag-aayuno) ng mga Rutab, at kung hindi mga Rutab ay 
mga Tamr, at kung hindi mga Tamr ay umiinom ng tubig.” (29) 

Kahalagahan ng Iftar 

Kapag itinigil na ng nag-aayuno ang kanyang pag-aayuno sa 
takdang oras ng pagtigil nito, siya’y laging nasa kabutihan o 
biyaya. Ayon kay Sahl bin Sa’d gig, katotohanang sinabi ni 
Propeta Muhammad 0: “Patuloy na makakatanggap ng mabuti 
ang mga tao habang minamadali nila ang pag-iftar.” (30) 

Sa isa pang naisalaysay na Radeeth, sinabi ni Propeta 
Muhammad 0: “Katotohanang ipagkakaloob sa nag-aayuno sa 
oras ng kanyang pag-iftar na hindi babalewalain ang kanyang 
panalangin.” (31) 

Ang taong nagpapa-iftar (nagpapakain) sa isang nag-aayuno ay 
matatamo niya ang gantimpalang katulad ng gantimpala ng nag- 
aayuno. 


(29) Iniulat ang Radeeth na ito nina Abu Dawood at At-Tirmidzi at sinabi 
niya na mabuti ang Radeeth na ito. Tingnan ang Sharh Riyadus Saliheen, 
Radeeth 7/1239, Ikatlong Bahagi, Pahina388. 

(30) Napagkasunduan ang Radeeth na ito nina Al-Bukhari at Muslim. 
Tingnan ang Sharh Riyadus Saliheen, Radeeth 1/1233, Ikatlong Bahagi, 
Pahina 387. 

(31) Iniulat ang Radeeth na ito nina Ibnu Majah at Al-Rakim. Tingnan ang 
Minhaj Al-Muslim, Pahina 283. 


30 




PAG-AAYUNO 



Ayon kay Zayd bin Khalid Al-Juhani sinabi ni Propeta 

Muhammad s|§: “Sinumang magpa-iftar (magpakain) sa isang 
nag-aayuno, mayroong matatamo na gantimpalang katulad 
ng gantimpala niya (nag-aayuno), na hindi mababawasan ang 
gantimpala ng nag-ayuno kahit na kaunti.” (32) 

Panalangin Tuwing Mag-lftar 

Narito ang panalangin ni Propeta Muhammad ^tuwing itinitigil na 
niya ang kanyang pag-aayuno: “ Allahumma Laka sumna waala 
rizqika aftarna. fataqabbal minna Innaka Antas sami’ol aleem ” - 

kahulugan sa tagalog - O Allah! kami ay nag-aayuno para sa lyo, 
at sa lyong biyaya kami ay mag-iiftar (titigil na sa pag-aayuno), 
nawa’y tanggapin Mo sa amin, katotohanang Ikaw ang higit na 
nakakarinig, ang nakakaalam. (33) 


(32) Iniulat ang Hadeeth na ito ni At-Tirmidzi, at sinabi niya na ang Hadeeth 
na ito ay mabuti at tama. Tingnan ang Sharh Riyadus Saliheen, Hadeeth 
1/1265, Ikatlong Bahagi, Pahina401. 

(33) Iniulat ang Hadeeth na ito ni Abu Dawood. Tingnan ang Minhaj Al- 
Muslim, Pahina 292. 


_ 31 _ 










PAG-AAYUNO 


Kahulugan ng Suhoor 

Ang Suhoor ay salitang arabik na ang kahulugan nito ay ang 
pagkain at pag-inom sa gabi bago sumapit ang bukang liwayway. 
Ito ay isang kanais-nais na gawain bilang pagsunod kay Propeta 
Muhammad s||. 

Kapag sinabi na Sahoor, ang ibig sabihin nito ay ang pagkain na 
kinakain sa gabi tuwing buwan ng Ramadan. 

Kahalagahan ng Suhoor 

Sa pamamagitan ng Suhoor ay natatamo rito ang kasaganaan 
o kaya’y biyaya na ipagkakaloob ng Allah fH. Ayon kay Anas 
kanyang sinabi: sinabi ni Propeta Muhammad s||: “Kayo 
ay magsuhoor (kumain bago magbukang liwayway) sapagkat 
katotohanang may biyaya sa Suhoor.” (34) 

Ang mas mainam sa Suhoor ay kapag malapit ng sumapit ang 
Salatul Fajr, subalit bago dumating ang oras na ito ay tiyaking 
tapos ng kumain. 


Kahulugan ng Taraweeh 

Ang Taraweeh ay salitang arabik na ang kahulugan nito ay 
panggabing dasal pagkatapos ng Salatul Esha tuwing buwan ng 
Ramadan. Ito ay isang kanais-nais na pagdarasal na kung saan ay 
mainam na isagawa nang sabay-sabay (kongregasyon). 

Kapag sinabi na Salatut Taraweeh, ang ibig sabihin nito ay 
pagdarasal ng Taraweeh, sa ibang katawagan nito ay Salatul 
Qiyam. 


(34) Napagkasunduan ang Radeeth na ito nina Al-Bukhari at Muslim. 
Tingnan ang Subulus Salam, Sharh Buloogh Al-Maram, Radeeth 11/626, 
Ikalawang Bahagi, Pahina 165. 


32 




PAG-AAYUNO 



Kahalagahan ng Taraweeh 

Ang Salatut Taraweeh o kaya’y pagdarasal ng Taraweeh ay isang 
kapatawaran sa mga naunang kasalanan. Ayon kay Abu Hurayrah 
gig kanyang sinabi: sinabi ni Propeta Muhammad s|§: “Sinumang 
magdasal ng Qiyam (Taraweeh) bilang pananampalataya at 
hangad matamo ang gantimpala ay patatawarin para sa kanya 
ang kanyang mga naunang kasalanan. ” (35) 


(35) Napagkasunduan ang Hadeeth na ito nina Al-Bukhari at Muslim. 
Tingnan ang Sharh Riyadus Saliheen, Hadeeth 1/1187, Ikatlong Bahagi, 
Pahina 350. 


_ 33 _ 





PAG-AAYUNO 



Kahulugan ng I’tikaf 

Ang I’tikaf ay salitang arabik na ang kahulugan nito ay ang 
pananatili sa Masjid sa layuning pagsamba para sa Allah ft. Ito 
ay higit na kanais-nais na isagawa sa huling sampung araw ng 
Ramadan. Ayon kay Ibnu Omar ^5 kanyang sinabi: “Nakaugalian 
ng Sugo ng Allah ||§ na siya’y nag-ii’tikaf (nananatili sa Masjid) 
sa huling sampung araw ng Ramadan. ” (36) 

Isinasagawa ang I’tikaf sa pamamagitan ng paghiling ng kabutihan 
at umaasang makamit ang Laylatul Qadr. Kaya ipinapayo sa 
mga nagsasagawa ng I’tikaf na maglaan ng mga gawaing 
pagsunod sa Allah ft tulad ng pagdarasal, pagbabasa ng Qur’an, 
paggunita sa Allah ft, gayon din ang pananalangin o paghiling ng 
kapatawaran. 


(36) Napagkasunduan ang Radeeth na ito nina Al-Bukhari at Muslim. 
Tingnan ang Sharp Riyadus Salipeen, Radeeth 1/1268, Ikatlong Bahagi, 
Pahina 402. 


_ 34 _ 






PAG-AAYUNO 


Kahulugan ng Laylatul Qadr 

Ang literal na kahulugan ng Laylatul Qadr sa wikang tagalog ay 
gabi ng kapasyahan o kaya’y gabing mapagpala. Ito ang gabi na 
kung saan ay inaasam-asam ng mga Muslim na makamit. 

Kahalagahan ng Laylatul Qadr 

1. Sa gabing ito ibinaba ang Qur’an mula sa Lawhul Mahfooz 
papunta sa unang langit o malapit na langit (37) , bago baha-bahaging 
ipinahayag kay Propeta Muhammad s|§ sa loob ng dalawampu’t 
tatlong taon. 

2. Sa gabing ito ay ang isang gawaing mabuti o pagsamba sa 
Allah H ay mas mainam pa kaysa sa isang libong buwan, ang 
katumbas ng isang libong buwan ay walumpu’t tatlong taon at 
apat na buwan. 


(37) LljjJI si a ^1 

Ayon sa Tafseer Al-Jalalayn: Ibinaba ang Qur’an ng isang beses na buo 
mula sa Lawhul Mahfooz papunta sa unang langit o malapit na langit sa 

(panahon ng) Laylatul Qadr. Sinabi ni Ibnu Abbas *2^6 at iba pa: Ibinaba 
ng Allah ang Qur’an ng isang beses na buo mula sa Lawhul Mahfooz 
papunta sa Baytul Ejjah ng unang langit o malapit na langit 

(liiii *uLii -y, oA J\ 7-A" pagkatapos ay ipinahayag ng baha- 
bahagi sa Propeta ayon sa mga'pangyayari (o sitwasyon) sa loob ng 
dalawampu’t tatlong taon. Tingnan ang Tafseer Ibnu Katheer, sa unang 
talata ng Surah Al-Qadr. 


35 





PAG-AAYUNO 


3. Sa gabing ito ay magsisibaba ang mga Anghel pati na si Jibreel 
(Anghel Gabriel) hinggil sa kapasyahan. 


4. Ang buong gabi ng Laylatul Qadr ay kapayapaan hanggang sa 
pagdatal ng bukang liwayway. 


Narito ang mga talata sa banal na Qur’an hinggil sa Laylatul Qadr, 
ang Surah Al-Qadr: 


(jjjj - j $<—iiii fty* j-X-5JI cllj • jjLi]! <LLJ La Laj .jjJi]l <LLJ oPJp-il LI) 

' '/ , s, ' , ' ** , e , * , ' 's' , ^ 

-jJ-aJI ^ILa • j-ai <J^ pjL *^4^41 


Ayon sa kahulugan ng mga talatang ito: 

“Katotohanang Aming ibinaba ang Qur’an sa Laylatul Qadr (gabi 
ng kapasyahan). At paano mo mapag-aalaman (O Muhammad) 
kung ano ang Laylatul Qadr?. Ang Laylatul Qadr ay mas mainan 
pa sa isang libong buwan. Nagsisibaba ang mga Anghel at ang 
Rooh (Jibreel) sa kapahintulutan ng kanilang Panginoon hinggil 
sa kapasyahan. Kapayapaan hanggang sa pagdatal ng bukang 
liwayway.” (Al-Qadr 97:1-5) 

.pL>.jJI 4t_J L|^> 


Ayon sa kahulugan ng talatang ito: 

“Katotohanang Aming ibinaba ito (ang Qur’an) sa gabing 
mapagpala.” (Ad-Dukhan 44:3) 


36 



PAG-AAYUNO 


Ang pagdarasal ng Laylatul Qadr ay isang kapatawaran sa 
mga naunang kasalanan. Ayon kay Abu Hurayrah ^>5 kanyang 
sinabi: sinabi ni Propeta Muhammad s|§: “Sinumang magdasal 
ng Laylatul Qadr bilang pananampalataya at hangad matamo 
ang gantimpala ay patatawarin para sa kanya ang kanyang mga 
naunang kasalanan” (3B) 

Kailan Matatagpuan ang Laylatul Qadr? 

Ang Laylatul Qadr ay matatagpuan sa gabi ng huling sampung 
araw ng Ramadan. May mga pananaw ang mga Pantas sa Islam 
kung anong gabi ito matatagpuan, malamang ito ay sa mga 
gansal na araw, sa ika-21, 23, 25, 27 at 29. At karamihan sa mga 
Pantas ayon sa kanilang pananaw ay matatagpuan ito sa ika-27 
ng Ramadan. Narito ang ilan sa mga naisalaysay na Radeeth 

■jj.' 

ni Propeta Muhammad s|§: Ayon kay Aishah iis>, katotohanang 
ang Sugo ng Allah s|§ ay nagsabi: “Sikapin ninyong bantayan 
ang Laylatul Qadr sa gansal ng huling sampung araw ng 
Ramadan. ” (39) 


Ayon naman kay Ibnu Omar kanyang sinabi: sinabi ng Sugo 
ng Allah ||§: “Sinumang nagsusumikap na bantayan ito (Laylatul 
Qadr), ay sikaping bantayan ito sa gabi ng ika-27. ” (40) 


(38) Napagkasunduan ang Radeeth na ito nina Al-Bukhari at Muslim. 
Tingnan ang Sharh Riyadus Saliheen, Radeeth 1/1189, Ikatlong Bahagi, 
Pahina 351. 

(39) Iniulat ang Radeeth na ito ni Al-Bukhari. Tingnan ang Sharh Riyadus 
Saliheen, Radeeth 4/1192, Ikatlong Bahagi, Pahinan 351. Tingnan din 
ang Tafseer Ibnu Katheer sa Surah Al-Qadr. 

(40) Iniulat ang Radeeth na ito ni Ahmad. Tingan ang Fiqhus Sunnah, 
Unang Bahagi, Pahina 348. 


37 





PAG-AAYUNO 


Si Propeta Muhammad s|§ ay matiyagang nagsusumikap sa 
pagsamba para sa Allah M kapag pumasok na ang huling sampung 
araw ng Ramadan na kung saan ay hindi niya pangkaraniwang 
ginagawa ito sa ibang panahon. Ayon kay Aishah ^ kanyang 
sinabi: “Nakaugalian ng Sugo ng Allah $|| na kapag pumasok na 
ang sampung araw - ang huling sampung araw ng Ramadan - ay 
hinihigpitanniyaangkanyangsuotsabandangibaba(tinatalikdan 
niya ang gawaing mag-asawa at nagsusumikap sa mga 
pagsamba), at pinapasigla niya ang kanyang gabi (gumigising 
sa gabi), at ginigising niya ang kanyang pamilya.” <41> 


(41) Napagkasunduan ang Radeeth na ito nina Al-Bukhari at Muslim. 
Tingnan ang Subulus Salam, Sharh Buloogh Al-Maram, Radeeth 2/661, 
Ikalawang Bahagi, Pahina 184. 




PAG-AAYUNO 



Mga Palatandaan ng Laylatul Qadr 

Hinggil sa palatandaan ng Laylatul Qadr ay nangangailangan ng 
tiyak na katibayan upang hindi malihis ang tao satamang katuruan, 
kaya ang mga sumusunod ay mga palatandaan nito mula sa mga 
katibayang mapapanaligang Hadeeth. Ayon kay Ibnu Abbas 
katotohanang ang Sugo ng Allah s|§ ay nagsabi tungkol sa Laylatul 
Qadr: “Isang kasiya-siyang gabi, hindi mainit at hindi malamig, 
at ang pagdatal ng araw sa umaga nito ay mahina ang pula.” (42) 

Ayon naman kay Ubayy bin Ka’b gig kanyang sinabi: “Ito yong 
gabi (Laylatul Qadr) na pinag-utusan kami ng Sugo ng Allah ||§ 
na magdarasal, ito ay ika-27 ng gabi, at ang palatandaan nito ay 
sisikat ang araw sa umaga nito na maputing walang sinag. (43) 


(42) Tingnan ang Tafseer Ibnu Katheer sa Surah Al-Qadr. 

(43) Tingan ang Fiqhus Sunnah, Unang Bahagi, Pahina 348. 


_ 39 _ 








PAG-AAYUNO 


Mainam na Panalangin sa Laylatul Qadr 

Isa sa pinakamahusay na panalangin (dua) na mainam bigkasin 
sa Laylatul Qadr ay ang itinuro ni Propeta Muhammad s|| kay 
Aishah noong itinanong niya sa Propeta na kung sakaling 
mabatid niya ang Laylatul Qadr, ano ang kanyang sasabihin sa 
gabing iyon? Sinabi ng Propeta: “Sabihin mo: Allahumma Innaka 
afuwwun tuhibbul afwa fa’fu anni ” (44) - kahulugan sa tagalog - O 
Allah! Katotohanang Ikaw ay mapagpatawad at minamahal Mo 
ang pagpapatawad, nawa’y patawarin Mo ako. 


(44) Tingnan ang Subulus Salam, Sharh Buloogh Al-Maram, Hadeeth 
10/669, Ikalawang Bahagi, Pahina 173. 






PAG-AAYUNO 




Zakatul Fitr 

Ang Zakatul Fitr ay isang tungkulin ng bawat Muslim na ibinibigay 
sa mga mahihirap tuwing matatapos ang Ramadan. Ito ay 
nagdadalisay sa nag-aayuno mula sa mga walang kabuluhan 
na salita, at ito ay tulong sa mga mahihirap upang mapabilang 
sila sa kasiyahan sa araw ng Eid simbolo ng pagkakaroon ng 
pantay-pantay. Ayon sa F(adeeth na naisalaysay ni Ibnu Abbas 
kanyang sinabi: “Ipinag-utos ng Sugo ng Allah s|| ang 
Zakatul Fitr bilang pagdadalisay sa nag-aayuno mula sa walang 
kabuluhan at mahahalay na salita, at bilang pagpapakain sa mga 
mahihirap; sinumang magbigay nito bago ang pagdarasal (ng 
Salatul Eid) datapuwa’t ito ay Zakah (Zakatul Fitr) na katanggap- 
tanggap, at sinumang magbigay nito matapos ang pagdarasal 


41 







PAG-AAYUNO 


(ng Salatul Eid) datapuwa’t ito ay kawang-gawa na kabilang sa 
mga kawang-gawa.” (45) 

Ayon sa mga Pantas sa Islam, maaaring ibigay ang Zakatul Fitr sa 
walong klaseng mga tao na nararapat bigyan ng Zakah. 

Sabi ng Allah H sa banal na Qur’an: 


1 (j^-Lauulj Ij g 1^ A It CjUs J is~>\ 1 

. fc-lic- ^jj! Cy* 4 <UlS 1 J.LUH (jy^J 


Ayon sa kahulugan ng talatang ito: 

“Ang mga kawang-gawa (Zakah) ay para lamang sa mga 
kapuspalad, at mga mahihirap, at mga lumilikom nito, at mga 
pinapalubag ang kanilang kalooban (mga hinahangad na 
yumakap o mga bagong yakap sa Isalam), at sa pagpapalaya 
ng mga alipin (o bihag), at mga may utang, at sa landas ng Allah 
(mga nagsasagawa ng Jihad), at mga manlalakbay; ito ay isang 
katungkulan na itinalaga ng Allah; datapuwa’t ang Allah ang higit 
na maalam, ang may karunungan.” (At-Tawbah 9:60) 


(45) Iniulat ang F(adeeth na ito nina Abu Dawood at Ibnu Majah. Tingnan 
ang Mukhtasar Al-Fiqh Al-lslami, Pahina 607. 




PAG-AAYUNO 


Ang halaga na ibibigay na Zakatul Fitr ay isang Saa’ (46) na tamr 
(dates) o shaeer (barley), o kaya’y isang Saa’ na bigas. Ayon sa 
Hadeeth na naisalaysay ni Ibnu Omar kanyang sinabi: “Ipinag- 
utos ng Sugo ng Allah s|§ ang Zakatul Fitr: isang Saa’ na tamr 
(dates), o isang Saa’ na shaeer (barley), sa mga Muslim na alipin 
at malaya, lalaki at babae, bata at matanda; at ipinag-utos niya 
na ibigay ito bago lumabas ang mga tao sa pagdarasal.” (47) 


(46) Ang ibig sabihin ng Saa’ (^) sa malapit na kahulugan nito ay 
Salop, at ang isang Saa’ ay katumbas ng apat na dakot ng dalawang 
magkadikit na kamay ng isang malaking tao. Ito ay may katumbas na 
humigit kumulang sa dalawa’t kalahating kilong bigas, at ang ilan sa mga 
Pantas tulad ni Imam Abu F(aneefah at iba pa ay kanilang ipinahintulot 
ang pagbibigay ng pera na katumbas ng halaga nito. Mangyari lamang 
na makipag-ugnayan sa lugar na kinaroroonan o kaya’y sa Darul Ifta kung 
magkano ang katumbas nito. 

(47) Napagkasunduan ang F(adeeth na ito nina Al-Bukhari at Muslim. 
Tingnan ang Mukhtasar Al-Fiqh Al-lslami, Pahina 608. 


43 























PAG-AAYUNO 


Salatul Eid 


Ang ibig sabihin ng Eid sa literal na kahulugan nito ay pagdiriwang. 
Ang Eid sa Islam ay araw ng pagdiriwang dahil sa ganap na 
pagsasakatuparan ng gawaing pagsamba sa Allah M, at ito 
ay bilang pasasalamat sa Allah §1 sa mga biyayang Kanyang 
ipinagkaloob. Ang mga Muslim ay mayroong dalawang Eid na 
kanilang idinaraos sa loob ng isang taon: 

1. Ang Eidul Fitr: dumarating ito sa unang araw ng buwan ng 
Shawwal pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Ang Shawwal ay 
ang ika-10 na buwan ng Hijri o Kalendaryong Islamiko. 

2. Ang Eidul Ad-ha: dumarating ito sa ikasampung araw ng 
buwan ng Dzul Hijjah. Ang Dzul Hijjah ay ang ika-12 na buwan 
ng Hijri o Kalendaryong Islamiko. Ito ang buwan na kung saan ay 
isinasagawa ng mga Muslim ang Hajj. 

Gayunman, ang Salatul Eid (pagdarasal ng Eid) ay isang pagdarasal 
na kung saan ay hinihimok ang mga Muslim na lumabas upang 
isagawa ito kasama ang kanilang mga pamilya, lalaki at babae, 
matanda at bata. Ito ay binubuo ng dalawang rak’ah, pitong 
takbeer sa unang rak’ah at limang takbeer naman sa ikalawang 
rak’ah. Ito ay walang adzan at iqamah, gayon ding walang dasal 
na sunnah bago o matapos ang Salatul Eid. At pagkatapos nito ay 
mayroong dalawang khutbah (sermon) at mainam ang pakikinig 
ng khutbah. Ipinagbabawal na mag-ayuno sa mga araw ng Eid. 

Kahalagahan ng Pag-aayuno ng Anim na Araw sa 
Buwan ng Shawwal 

Ang Shawwal ay ang buwan na kasunod ng buwan ng Ramadan. 
Sikaping makapag-ayuno pa ng anim na araw sa buwan na 
ito upang makamit ang maraming gantimpala mula sa Allah H 
sapagkat ang pag-aayuno ng karagdagang anim na araw ay 
katumbas ng isang buong taon na pag-aayuno. Ayon kay Abu 


45 






PAG-AAYUNO 


Ayyub katotohanang ang Sugo ng Allah s|| ay nagsabi: 
“Sinumang mag-ayuno sa (buwan ng) Ramadan at sundan niya 
ito ng anim na araw sa Shawwal ay katulad ng siya’y nakapag- 
ayuno ng isang taon.” (48) 

Ang pag-aayuno ng karagdagang anim na araw ay hindi na 
kailangan pa ng sunud-sunod, ang importante ay maisagawa ito 
sa mga araw ng Shawwal. 

Kahalagahan ng Pag-aayuno sa Araw ng Arafah 

Ang pag-aayuno sa araw ng Arafah ay binubura nito ang dalawang 
taon na kasalanan. Ayon kay Abu Qatadah gtg kanyang sinabi: 
ang Sugo ng Allah s|§ ay tinanong ukol sa pag-aayuno sa araw ng 
Arafah? Sinabi niya: “Binubura nito ang isang taon na naunang 
kasalanan at ang susunod na taon.” (49) 

Ang araw ng Arafah ay ang ikasiyam na araw ng buwan ng Dzul 
Rijjah. Ang Dzul Rijjah ay ang huling buwan ng Hijri o Kalendaryong 
Islamiko. 


(48) Iniulat ang Radeeth na ito ni Muslim. Tingnan ang Sharh Riyadus 
Saliheen, Radeeth 1/1254, Ikatlong Bahagi, Pahinan 395. Tingnan din 
ang Subulus Salam, Sharh Buloogh Al-Maram, Radeeth 2/644, Ikalawang 
Bahagi, Pahina 177. 

(49) Iniulat ang Radeeth na ito ni Muslim. Tingnan ang Sharh Riyadus 
Saliheen, Radeeth 1/1250, Ikatlong Bahagi, Pahinan 394. 


46 




PAG-AAYUNO 


Kahalagahan ng Pag-aayuno sa Araw ng Ashoora 

Ang pag-aayuno sa araw ng Ashoora ay binubura nito ang isang 
taon na kasalanan. Ayon kay Qatadah gtg, kanyang sinabi: 
katotohanang ang Sugo ng Allah s|| ay tinanong ukol sa pag- 
aayuno sa araw ng Ashoora? At sinabi niya: “Binubura nito ang 
isang taon na naunang kasalanan. ” (50) 

Ang araw ng Ashoora ay ang ikasampung araw ng buwan 
ng Muharram. Ang Muharram ay ang unang buwan ng Hijri o 
Kalendaryong Islamiko. Ayon sa mga Pantas ay mas mainam na 
pag-ayunuhan din ang araw ng Tasooa, ang ikasiyam na araw ng 
buwan ng Muharram. 


(50) Iniulat ang Hadeeth na ito ni Muslim. Tingnan ang Sharh Riyadus 
Saliheen, Hadeeth 3/1252, Ikatlong Bahagi, Pahina 395. 





PAG-AAYUNO 


Ang Pangwakas 


Paalaalang kapatiran, huwag nating tularan ang mga taong 
nagdarasal lamang kung buwan ng Ramadan at pagkatapos nito 
ay bumabalik naman sa kanilang mga masasamang gawain. Ang 
bawat tao ay nakakagawa ng kasalanan at ang pinakamabuti sa 
mga nagkakasala ay yaong nagbabalik-loob, gaano man kalaki 
ang kasalanan ay laging nagpapatawad ang Allah fH. 



O aming Panginoon! aming ipinariwara ang aming sarili, at 
kung hindi Mo kami patatawarin at hindi Mo igagawad sa amin 
ang lyong habag, katiyakang kami ay magiging kabilang sa 
mga talunan. 

Nawa’y tanggapin ng Allah $i ang ating pag-aayuno, pagdarasal 
at ipagkaloob Niya sa atin ang Paraiso. Gawaran ng Allah M ng 
pagpapala at kapayapaan ang ating Propetang si Muhammad s|§ 
at ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kasama. 




Mga Naisulat ng May-akda 

Ang Pag-aasawa at mga Karapatan 
Ano ang Pagkakaalam mo sa Riba (Pagpapatubo)? 


Mga Alituntunin at mga Kahalagahan ng Pag-; 


48 







PAG-AAYUNO 


iCUjLvVl ^yjj^ 

Talatuntunan ng mga Hadeeth 


d - 9- 3 I ^ t | 


ojjoJI 


s'* '** 2 ' * 2 s ^ 9 . 19 ^ s * ' 2 s ^ s * * 9 ' S S S S ' 

1 0 .4j-\Jal--L.tiu.II Cj J ct 4jLJI ‘ )l^-)l Cxiiixij t4_c>Jl t_il^ jI CotTiB (jLua^aj alo- I jj 

m 2 ' s.' ’ 9 .s'*' i I ' , s 'sss^sf* i. S ■} 9 2 v ', 9 s' m 

I jl j^'ni LX Cj 1 j. <?5x a (jLcia-aj (_jJj (jLia^ajj 44 j»_L>J! ^^l 4_*_aoJlj ^j-u-aoJl CjIjAaoJI 

10 . cAzk\ 

1 o. L?** t} ^>- (jL^J Ur 2 5 >^- 

“L L -• ~ ' 2 , ■*' 

I 0 .(jl is~t aj (_^B 4B Jijo 4.B J ts~i 11 (J t^t°\ I 

11 .4j!^_tluj cLoIjlL £Jlj (jl clLLL 4_U t joi_jls 4_j J jj^JI (J_5^ {j^ ^ (j-* 

^jj : ( J_oli£ 4 _IjLb jl Jo-1 «L)L_u (jlB tt_<_re_to_) 2'j <CtBj_) }Lb 4^^Jo-l ^jj (jl^ Ijj 

> 2 s. s 

II . (CjU 

12 .^LjoJL t } ’ljlf, ... 4 J (Jjlc. V 4jL^ ^1 j/^~i tL 1 .’Ixlc. 

' s» " s 9 ' s * 2 s is * s ' ' s s s s s 

1 2.4_u j jya ^JlSj La 4 J j-&£- u 1 .t-uTo-1 j LLu] (jLua^aj ^Lt-o <j-a 

, 2 C. , 9 9 

13 .' J-Sfc-40J I 

„ ^ * s s s? 99 ■,' s m s 2 s 0. * *' ~ '' *. ' ' ■>' '\*s*~* m s 2 s * 

Cj I j)g <~it I j ^Lat-LaJ I 4H*_La * ij (_£ I : ^ L | jJij t <La IXSJI ^jj Jl-JlU (jl • 3 O |j-2JI j ^ I 

s m ' 2 ' ^ uj s s m „ 22 ^S ' ? _ J» -* 2 ^ r « " ^ ^ * 

1 3 .^ ^ '* * , ~‘ ,e> <3^LL ‘Cuu-a : . 4_i^ * ,~„d jL^jJL 

s s ' s' s' » ' L ’ t rn s 2 2 s s s' \ s '2 '2 *'' *''s 

1 4 •■•• <-iL_uXI tjy* ^JiLXSJ! 4iJI JlIc. c_4jlLI ^jLIaJI i_3^LLJ djSu ^ n■.-?i jJlj 

" ^ s' ' *m ' ' S ’ ''s' / * ' ' 2 ' 2 '^s ' S -, ' 

1 4.I jjj i0j -LaAj ^ I jl : L^o-^-dJ (jllo-^3 ^ulxoil j 

2 “?' s ^ jj ^ s “* 3 ! m s 2 m 2 2 s “7 s 2 s 9 ^'' ' 

14 . t JjLijl > j t-> Aj !^o- ^jLtlaJ! V 

' ^ \ ^ 2 2 -' ' ' s ' ' s jt y, s \ s s S S * 2 9 m 2 ' 9 2 t s ' s m 

(J-Lj Ijl^ S^jj-LSLtlaJ! jj-il :4_olliII J1_5 j : 4j (JLSj uu 4 x?e.U (j! 

15 .4jLJI cdlj 

2 ' 

, ' 2 * ' s UJ * 9 ' S ' ~- s'** * S S * S i ' ' 

1 5 .^jo-i Lij ^ cul^ 4 ^LuoJ! VI 4J ^jjl ^ j-*- 

1 0. La(j LuCo 3 JlC. Ij).la^ Lb ^aSLtlc. ‘ i cQj^^J l^a 

Jl^oTujI : JUb CjjIj ^j\ :(JI_3b ^LLojj 4_LL. 4_lll ( _ 7 Lo (_j.II aLL IojIj^. 1 (jl 

iJT ^ (jBlB : JIb 4^cju ’.(JLb ScUJl (J^xjjj lj^a_5e_a (jl J^.iaTij :(JIb 4^ju tjJlB Sclill V] 4J] V 
17.(jl (JV-i 


49 
























PAG-AAYUNO 


d r y A / ^ 1 1 




1j jxiuj t^ljl cLjj j ^a^Lcuilj t^jLcjV!j ^ <jlf. < 4 _Li4>T ^$11 ! 

"1 9. 4J ^1 j i/> ^_»_iiJI (_j^3 ^LjxxaJI C.4-LU ^cJ 

21 . o\ 3 iHj 4jj| 4 a*L>l La-il^ cLajxxs ^~<jl 4 i—ij-uj jl (J^L^ ^jLLo (jr 1 -*- 3 liy 6 

9 ' ' 's' s " 9 ' ' ' ' ' ' ~ ' ' 9 s' ' t. 9 ' 9 ' '' 

22 .tLua^JI 4 _Jjl 3 aLalLx/l (j-a^ ‘^J1 f- »1 *<^4 ^Lf3 ^4 1 If. c.(_ 7 JjJI 4^.jj ^a 

y» ^ p* ✓ , ' ^ ^ ^ l n , ^ ^ y» ^ 9 ^ ^ '' ' s 9' ' *9 

(jy^>- Jy-t-LaJI 4 LkaJLjlxxiJ fuliJI (jCJ t(3j■■X. Lz~ l> ‘ (j-^- ‘4 jMj ^J-3JI £_£lj 

23 . 

S^ 9 ' s y, - - _ 19' i i fi s 9 S ' S * ' » 9 

Jj3 Jj VJ 4 ^J) U~! 1 I f. 1 >-^3 * J-A J^3 ^lxXfJ 4-jJ-C. 4iJ I ^ 1 iy-> 4iJ I (J^XXJJ Jl££- Li^ 

25. 3^LtxaJI f.\ ts~\ a ) 

' s ^ ' ' s 9 s'* 9 , 9 s 9 * ' * s * 9 

29 . 4 jlf. $. 1x^3 Vj LlaSL^ ^JJ J L> 3j jj I ^_uS31 £t_jx!uU ^j.o'vj 

9 ' ,' r ' \ 9 * s 9 '* ' *C. 9 <, \9 i ^ i” 

(jL^ . 1 ~ ' 1 l L.J ^ 1 * (j I (_}X^ ^ ^ ^ ' ^J-4-UJ 4 jlf. 4_L3 I ^ \ ls~> 4_UI jJ^XXIJ 

30 . aLa tiy-A <-^->l J-cuJV- LLll>- CjI^_L^_J ^-1 ol^ 4 Cj Ij-lXla ClLlLsj 

30. ^La^aJI Ij)i-a- c. Lo j_oslj (Jx/LLI! (J I^_j V 

S -9 < ' U> * 

30 . V 5^.3 4>J-Li3 Jlx£. ^jlxlall ^jl 

jf ' ' 9 9 9**' S ' 9-9 £S ^ s ^ ' ** S 

31 . . ^CjLxxaJI ^->-1 {jjQ i ) V 4_j I I (Jii-d 4 J 4 l_XdLtX> J,lo4 

31 .^-JulI I ^L4.4.i.J I do I i_d_il l_L« Jxila 4 Li^ lo 4 1 ti-Ls jj (_t-^-1 < <> <-£U 1 

32 . 4£j- 1 J^txxJI IJ^_5C_cuJ 

33 . 4_u3 (^<3 ^Jl2j La 4J j-j-C. ul ,.44^'j LjLsjI ^jLtia^aj jjx3 

„ 'ss-9 s's'^s^s 9 s i i 

34 . ^jLciaxsj ^j^a jVI ^xTuJlJI c ^. uJ 4 jlf. 4_LSI ^i ts-i 4_L51 (Jjxxjj 

** x tit ' S s *' S 9 / -9 ^ / 9 ^ ^ ^ ^ ^ 

37. 4_uli (^a ^JlSj La 4J j-2-£- uL_4iIt>.!j LjLjjl jJlSJ! 4JLjJ ^Lj3 ^ya 

37. (jl ‘^i aj ^a ^>-1 jV! j-4xj.«J 1 £jj4 ^3-11 (jy^ jJujJI 4iJ IIj)jl>iJ 

37 . j ^-iLcuJI 4XJ LAj-seXois L^j^elLa 

— i ,>iaj jj^a 5j_L»-VI ^,.ixi» 11 (^1 — j. 4x.i * 11 C-4.Lv J I jl fcLxij 4_jlc. 4_iJ I ^ I <y-> 4_Ij I Jjxxij 

9'-,' f _ ' ' -, 9' v ' s*'*s 9s'* v ' 

38 . 4J^bl ■ Ln rtjlj 4 JLjJ LLvIj 0jjlm JlxL 

vs 9 ' <• ^ ^ ^ __ 9 * ' 9 r 9 - s s s 19 ' V ' ** , r t9s^s 

39 . 4 rtj» 1 ^"< >JI 4yQ ^j.n a 4xi ^_uxajj 3jiju Vj 3jLv V 4 3lL> 4j^axxi 4iai 

- s ■, s i'S s' ' s m ' i '•» 9 9s 'ss'i m i'S 

l^jJyUxC-J ^-t-<XJ 4J_J 4L^aLX3j ^L-Uj 4 -lIt. 4JJI ^1 /yQ 4_!LS I jJjXXIJ Ljj_al (jy^JI 4ijJJI 

s' ' s 9 s ' 9S s ■, s ^ s s >r 1 s 9 ^ ' f 

39. ^Lux< V aLuaxj L^-a^j 4_^_ux-o ^j-u a <-"i.ll ^_LLaj jjl L^jjLalj 


50 


























PAG-AAYUNO 




Cj_i I 


40 . . Cr^ - c j)3»f I u >,j j 3f. tiijl ^ 4 !] I 

^ f ^ ^ ^ s ' s i J, s' 

1 Cxfl^J I ^ J)»U I £jA 1 \ Oj g lo ^ 11 3 L£j ^ 4 jl f. 4JJ I ^\ ts~> 4JJ I 

( _ r ^£ 3^ i^ll Juu L&l.il 14jj) j 3a 3l£j ( _ r 4^ 3^1 ts>\\ l_ifcl.il £jA t^/V^LcaxJJ 4 <a »t">J 

„ __ its _ 

41 . Cjl^jL^saJI fjfA 4 £JuU3 

IJ-±X-UJ £jA Lc. 1JO jT 4^_4-J ^.a Lc.Lu- 3 j_kil]| 3l£j ^-Lt-u^ 4 J If. 4JJI ^\ 4JJ! 

s S s\s * s ' ' ' s » s "’i s ' * s v* 

(j' 4k 1 ‘oA-a-LlJl 1 qA ^-uSLllj ^-uu-sallj JiIjlJI 

43. 3}L^J1 ^1\ < jjjLlII 

46.^_ajJI ^1 j Cy 0 ^- u 4 _<lTuI ^3 ^jl is~\aj ^LXo ^ja 

4_uIII 4 I,mII 3Cj :jJL^ $4J3^c. 4_tif. 4_Lll ^j\ is> 4Xl I (Jlu-u 

46 .4jSQIj 

4iLJ!^:JUi3 S^I^^OuLc. AJ-> ^Lj_U3 ^.1 LM^ 4-jif. 4-LSl (jj\ ls~> 4JJI £)l 

47 .4^U! 


51 












PAG-AAYUNO 


LjLLSLII £-Jvtj-4 

Mga Reperensiya ng Aklat 

Ij 4 tjr L>J,l juao-l jl 4_a^L*JI / j * ) • 

♦ ^-La^-Lt-oJ' ^j-a^-J-H Jia^. ^jJI 

jl& a < ii| aljuiJI ^_>l ^jjjJI jl af. i_Ia^L>JI ^La^U j ^jl j.unfl1 • 

• | _ ■-' ' " ^ jJ 1 ^yUl^d] I 

a < iij £)_i Ji_a-re_a ^La^U / jal£o-^/! jl ^ (J-am • 

4 » ilo II / 1 lo c. Jlajw I jjLaJI JlxC. J_a-st_a 4l<jjL>-1 / ^-il * i ^-La-iJI j-ua^/l 

.(jLLlI — Cjjj_u 4jaU11 c-J<^JI ) i Y * :jVl 

L*' 4_laaJI Xa^lovJl ^La^iJ j (y^c *I i o^J.' Ju.<_u c) -4 L^aJI ^jmUi • 

t j-a-LU>Jl £_JLo jL^re_a ^-LtTuJ 1 4l_uia^ 4o-j_tIu j ^jpe^. Ljj£j 

jlj ij»Y* *Y ~ i Y i 4 » t I^i II t 4_anre_a 3 Ju Jo- 4 » ilo / 4JJI 4_ao-j 

•jU! 

j-ilo- / Cj^LaL*_aj CjIjLlC-J Jj^Io-Ij »_j!j|j JuLiic. (_jl3^ ^L^JLa • 

.tiuJoJI t_jlH£Lll jlj 4^Y * * Y — ^ £ Y Y :4_*_tlaJl j ^IjoJI 

g> • ■ tttl j I 4 JJI J_lC. A-ukl^j] £>_> J_a^e_a / 4 rt rt.TI j.iYtxa • 

.4^jjj| jl£&! o_u t^Y* * Y - 1YY :2uu!jJI 
^>L^>U ^"1 a 11 4^Y * * \ — £YY : 4 * 1 loll j J_l<.oJ 1 / 4-LujJ I 4Ji3 • 

. OjJt L3J I — I 

J^l^a J^ut_a {jj ^-ulo- jjU^jJI ^-uTaJl / Jotil! J 14 XI {jj4 31^X1 4Jia • 

.^Y-0 -^UYI :cr JjV! 4»,Utl /u^W 11 


52 






PAG-AAYUNO 


LjLi£JI 

Talatuntunan ng Aklat 


Mga Nilalaman 

<L>i 4-ual 1 

Pahina 


Mga Batayang Kahulugan at 
Alpabetonq Arabik 

4 

<_3 Cj Ia Kl b 

cLuL^t^JI 

Ang Panimula 

6 

JlSJU 

Buwan ng Ramadan 

7 

u 1 J 

Kahulugan ng Siyam 

9 

aLla^JI 

Mga Kahalagahan ng Buwan ng 
Ramadan 

9 


Mga Kahalagahan ng 

Paq-aavuno 

11 

j*Lu-aJI ' i .A^ 

Kailan Mag-uumpisa ang 
Paq-aavuno? 

16 

Ijlu 

Panalangin Kapag Nakita ang 
Buwan 

17 

4jJj XlC. clc-J 

Mga Haligi ng Pag-aayuno 

19 

aLja^JI 

Sino ang Dapat Mag-ayuno? 

20 

SaL t^ll C_a3CJ ( j r a 

Mga Nakakasira sa 

Paq-aavuno 

20 

^Lu^JI i " ' N U ia 

Pagkain o Pag-inom nang Hindi 
Sinasadva 

21 

jt jsvi 

)-L*J 

Pagsuka Nang Hindi Sinasadya 

22 

JaA J-UU 

Pakikipagtalik sa Asawa sa Araw 
nq Ramadan 

22 

j jL^j ^ 

Pakikipagtalik sa Pamamagitan 
ng Panaginip sa Araw ng 

Ramadan 

23 

j jL^j ^ 

Kahulugan ng Qada 

24 

- 1 / 11 ^IxjC 


53 

























PAG-AAYUNO 


Mga Nilalaman 

4->l . T 1 r— 1 T 1 

Pahina 


Kahulugan ng Kaffarah 

24 


Babaeng Nasa Panahon ng 

Reqla o Baqonq Panqanak 

24 

; 1 , ■! .1 ) 11 & f ) L>J 1 

Babaeng Nagdadalang Tao o 
Naqpapasuso nq Sanqqel 

25 

^ 1 

Sine ang mga Pinahintulutang 
Hindi na Mag-ayune Subalit 
Magkakaroon ng Oaria? 

28 

ijyS (j- 4 

^ -- 1 / ^ 1 1 L-xSOJJ 

Sine ang mga Pinahintulutang 
Hindi na Mag-ayune Subalit 
Magkakaroon ng Fidyah? 

28 

(jr£ o- 4 

Kahulugan ng Iftar 

29 

^L*_o 

Kahalagahan ng Iftar 

30 

jLLa-SVI 

Panalangin Tuwing Mag-lftar 

31 

jlU'4^1 JlIc. 

Kahulugan ng Suhoor 

32 

Jj s 

Kahalagahan ng Suheer 

32 

f & 

j i n I ! A 

Kahulugan ng Taraweeh 

32 


Kahalagahan ng Taraweeh 

33 

,_Lia 

Kahulugan ng I’tikaf 

34 

l_3lSuX.VI L7 13LjQ 

Kahulugan ng Laylatul Qadr 

35 

jJlSJI 4lJ ^,'m.a 

Kahalagahan ng Laylatul Qadr 

35 

4_LJ (J 

Kailan Matatagpuan ang Laylatul 
Qadr? 

37 

SjJlSJI <lLJ 

Mga Palatandaan ng Laylatul 

Qadr 

39 

jJlSJI 4lJ CjLo^Lc. 

Mainam na Panalangin sa 

Laylatul Qadr 

40 

5 jl2JI 4 1 J 


54 



























PAG-AAYUNO 


Mga Nilalaman 

Pahina 


Zakatul Fitr 

41 

j 3l£j 

Salatul Eid 

45 

jljjlJI o'y 

Kahalagahan ng Pag-aayuno 
ng Anim na Araw sa Buwan ng 
Shawwal 

45 

^Lll 4*1 i n ^1 J 1S~I A 

Jlj-Jo {yi 

Kahalagahan ng Pag-aayuno sa 
Araw nq Arafah 

46 


Kahalagahan ng Pag-aayuno sa 
Araw nq Ashoora 

47 


Ang Pangwakas 

48 


Talatuntunan ng mga Hadeeth 
[arabikl 

49 


Mga Reperensiya ng Aklat 
[arabikl 

52 

C-.L&JI £3-1^0 


55 



















l^ioloU iffliiiloll ipljqfJI pjnJI 
Kuwait Philippine Cultural Center 


UPANGTAYO’YMAGKILALANAN... ui j loii J 


Farwaniya - Block 1 - St. 72 - Bulding 12 
P.Box: 1613 - ZipCode: 13017 Safat 
Tel: 24756796 - 24712574 - HotLine: 97802777 


www.kpccenter.com 



More Others 




ANG PAG-AASAWA 
AT MGA KARAPATAN 


JgaaJIg glgjJI 


R0 ppiJI 

ISm Kuwait Philippina Cultural Centar 





ANO ANG PAGKAKAALAM MO SA... 

RIBA 

(Pagpapatubo) 


*. OjJI i)C J>jSi j lilo 


J 


Taharah 

AT ANG SALAH 



Ij 3jLfIaIi 



J 


^iJJjuJJIi .djjniJI jla 

ISLAM PRESENTATION 



www.ipc.org.kw - lnfo@ipc.org.kw 


(+965) 97600074 - (+965) 22444117 'L. UL»-« 


CujSJI - 13017 1613 - (+965)24713873 - 137 4jLu - 3 - 6 :5jIaV1 

Management: Farwaniya - Block 6 - St. 3 - Building No. 137 - Fax: (+965)24713873 - P.O.Box: 1613 Safat 13017 - Kuwait 

















